GOFIDUS GYFLWR 


'y DALL OL ENHDIGAETH, | 


AU HEB. 'OBAITH DYFOD I WBEÊED, 


Gom ww a Yn GN TR y 


Gan JOSEPH JOSEPH, Treforus, 


| wy. cw no Ry 


CYDNESWCH, gyd:dêithwyr byd arall, 

Gwrandewch ac ystyriwch fy'm cwyn; 
Datganaf fy hanes anghynnes, 

A'm cyffes os byddwch nior fwyn ; 
Mewn gofid a thrallod "rwyf beunydd, 

'Does nemawr llawenydd i gyd ^> 

A'r achos yn gwbl o hyny, 

Mai'n ddall ces fy ngeni i'r byd. 


Mae'm mod i yn methu a gweled, 
Yn golled annrhaethol, gwir yw ; 
Ond gwn yn brofiadol bodd; ydyw, 
A hyny tra fyddwyf fì byw ; 
Mi garwn yn fawr i gael golwg, 
Âr y greadigaeth ì gyd, 
'Does gobaith byth, byth, dofi weled ; 
Yn ddail ces fy ngeni i'r byd. 


| Mi garwn gael gwel'd y ffurfafen, 


A'r bydoedd i i i gyd sydd uwchben, Ï 
A'i troion i gyd yn dra chyson, 

Heb ddrysu yn nghanol y nen, 
Pan glywyf y, siarad am danynt, 

Rhyfeddu 'rwyf beunydd o hyd, 
Heb obaitli byth, byth, gael eu gweled, 

Yn ddall ces fy ngeni i'r byd, 








i 
Mi garwn gael gweled yr haulwen, 
Sy'n ddysglaer rhyfeddol i chwi, í nh 
Ac weithiau chwi gwelwch dan orchudd, 
Ond beunydd mae felly i mi, 
'Rwy'n gallu ei deimlo'n gwresogi, 
A'm llobi fe wna lawer pryd; 
'Dees gobaith byth, byth, caf ei weled, 
Yn ddall ces fy ngeni i'r byd - 


Mi garwn gael gweled y ddaear 
A'i choedydd, a'i llysiau o bob lliw, 
A gweled pob math o gre'duriaid, 
Yn fawr ac yn fach o bob rhyw, 
Mae'r hanes sydd genyf am danynt, 
Yn methu a llanw fy mryd, DN '' 
'Does gobaith byth, byth, caf eu gweled, | 
Yn ddall ces fy ngeni i'r byd. 


Mi garwn gael gweled y moroedd, 

_ Afonydd a llynoedd ein gwlad, 

Ac hefyd ffynhonydd rhinweddol, LO. 
Sy'n rhoddi i gleifion iachad ; 

Er cymmaint rhinweddau'r rhai hyny, 

Pe cawn eu holl rinwedd ynghyd, 

ba. Does gobaith byth, byth, caf en gweled, 

Yn ddall ces fy ngeni i'r byd. 













“garwn gael gweled cyfeillion, uv 
Rhai hoffais fel f'enaid fy hun, 
Y rhai, pan y'm gwelent mewn trallod, 
Fel finau, hwy fyddent yn flin ; 
Er hyny tu yma i angau, 
Ni's caf fy nymuniad i gyd, 
'Does gobaith byth, byth, caf eu gweled, 
Yn ddall ces fy ngeni i'r byd, 





A 


4 


Yn ddall ces fy n geni i'r byd, 


3 


Mi garwn gael gweled y gwydrau, 
Rydd gymmorth i'ch llygaid mewn oed, 
Fel galloch chwi wel'd yn fwy eglur, 
Amrywiol o bethau sy'n bod ; 
Pe bawn yn eu rhoi ar fy llygaid, 
Gwaith ofer fa'i hyny i gyd, 
'Does gobaith byth, byth, dof i weled, 
Yn ddall ces fy ngeni i'r byd. 


Mi garwn gael gweled yr ardal, 
Lle ganwyd, y magwvd fi'r lan, 

A gweled y troion sy'n dd'ryslyd, 
I mi pan yn teithio pob man ; 

Y ffordd, sydd yn hawdd i chwi gerdded, 
Sy'n anhawdd 1 mi lawer pryd, 

Does gobaith byth, byth, dof i weled, 
Yn ddall ces fy ngeni i'r byd. 


Mi garwn gael gweled, ar droion, 
Y niwI sy'n gorchuddio y tir, 
Nes byddo rhai craffaf eu golwg, 
Yn colli eu llwybrau mae'n wir; 
Run fath i mi'r niwl a'r tywyllwch, 
A'r diwrnod goleuaf i gyd, 
Does gobaith byth, byth, dof i weled, 
Yn ddall ces fy ngeni i'r byd, 


Ar fyrder rhaid myned i orwedd, 
Yn dawel a dysfaw i'r bedd, 
Pryd hyny byddwch chwi sydd yn gweled, 
A minau sydd ddall, yr un wedd; 
Gobeithio gwnewch gofio am danaf, 
Tra byddom ni yma ynghyd, 
Does gobaith byth, byth, dof i weled, 


















4 


Mi garwn gael gwel'd y spien-ddrych, i 


'Rhwn drwyddo canfyddir y 'mhell, ol 

Pe meddwn ugeiniau o honynt, b 
Ni fyddwn un gronyn yn well! - î 

1 chwi gallai'r rhai'n fod. yn fuddiol | 

Defnyddiol a da, lawer r pryd, “Ŵ 


' [oe gobaith byth, byth, caf ei gweled, 
Yn ddall ces fy ngeni i'r byd. 





Wel, bellach, rhaid ií mi derfynu, UM 
Ffarwelwch, gyfeillion, mewn hedd, 
Mae'n debyg mai dyr ma fel byddaf, 
Nes dyfod ìi fynu o'r bedd ; Ŵ 
Pryd hyny caf weled yn eglur, | 
Gobeithio'n ddiangol rhae llid, ' NON 
^Does gobaith cyn hyny caf “weled, NAD 
Yn ddall ces fy ngeni i'r byd. 1 
ŷ 
S9» 
DIWEDD, “^ 
NA 
ŷ $ 


MM 


4', Price, 4rgraffy dd Merthyr 


